0 DAHILAN 


para ipagdiwang ang 
50 TAON NG 
NDFP 


4 Ang mga Lumad, isa sa pinakamalaking 
grupo ng pambansang minorya sa 

Pilipinas, ay lumalahok sa pambansa 
demokratikong rebolusyon sa pamamagitan 
ng Revolutionary Organization of Lumads 
(ROL). Susi ang ROL sa pagbibigkis sa iba't 
ibang grupong Lumad upang patatagin 
ang kanilang sariling paggugubyerno sa 
gitna ng paglaban sa pangangamkam at 
pangwawasak sa kanilang lupaing ninuno. 


likha ni Ka Parts Bagani 


